૧૪૬૦૭ 


બાળગીત. 





ન્ન્વ્ચૂકારક :-- 


ગોકળદાસ કુબેરદાસ મહેતા 
હાલતી પોળ-અમદાવા$ 


હિમત એક આતે 











ટિ કે 
ભક હવ [કમાય 
| 


વવા 
09 
વ ત્જ૬ુ 
અતુત્રતાદ 
સું નમ ત્માળઝાત 
ષુસ્તવ 


વી 
વ્ય ૮ ' 


7 
9 દાહ “કોન ઉચાટ. 
ક ઝી“ ઝાક 
7 
ગાન ાનન રાતન નરના 






બાળગીત 


1. 
મગળનામ 

ગાઉ મગળ નામ, 

પ્રભુજી ! ગાઉ મગળ નામ. 
મગળકા મારૂ, 

સુખ ચાહુ ધામ--પ્રભુજી 
નમન કરીને ચિંતન કરતાં, 

થાય મને આરામ--પ્રભુજી 
ધ્રુવ, મીરાં, પ્રહુલાદ્દે ગાચુ 

ઠેરીને બેઠા ઠામ--પ્રભુજી 
હુરનિશ જાપ જષપું' જગજીવન, 

થાએ રૂડાં કામ--પ્રભુજી 

ચુનીલાલ 


હ 


માળગીત 


નડ 
પ્રાથના 


હે પ્રજુ : તારી મુદરત ન્યારી, 
અદ્ભ્રત રચના, લીલા સારી--હે પ્રભુ 
ઝાડ, પાડ, વન ઉપવન ભારી, 
રણુવગડા ભૂમિ રદીઆળી. 
સરવર, સરિતા જે સુખકારી, 
નિર્મળ જળ સ્થળ શે।ભા સારી--હે પ્રભુ 
ર૨ીતળ મદ સુગધ પ્રસારી, 
પવત રહ્યા ઝુલાવી ડાળી. 
મેના પાપટ કોયલ કાળી, 
મધુર મધુર ટહુકા કરનારી--હે પ્રભુ 
મરુત સેઘમડળની હેલી, 
વીજ કરતી ચમકારા પેલી. 
ઝરમર ઝરમર વરસે વારિ, 
ઈદ્રિધનુષ્યની છે ખલિહારી--હે પ્રભ 
૩ 
ગુજરાતમાત. 
અમ જન્મ ને જીવન હો, ગુજરાત સાત ચરણે; 
તપસિદ્ધિ પૂર્વ પુણ્ય હો, ગુજરાત માત ચરણે-હાંરે 


ખાળગીત રુ 


કુલડાં ખીલી વસ'તે, ચઢતાં શ્રીદેવ કે; 
અમ પુષ્પ શાં સજન હો, ગુજરાત માત ચરણે--૧ 
ગૃઢ ભ્ઞાગ ગીત ગાતી, સરિ સિન્ધુમાં સમાતી; 
થમ ભાવના વહુન હો; ગુજરાત માત ચરણે--૨ 
ત્રષિયજ્ઞ યોગ અર્થે, નૃપયસ્ત ભોગ અર્થે 
અમ કમન ફળ હો, ગુજરાત માત ચરણે--૩ 
સરમાં સરોજ ખીલે, વિલાય છે સલીલે; 
ખીલ્યાં હૃદય કમળ હા, ગુજરાત માત ચરણે--૪ 
વા'લાને સૈથી વા'લી, ફુલપાખડી દે માળી; 
વા'લુ જીવનરતન હો, ગુજરાત માત ચરણે--૫ 
કેશવ 
૪ 


ઓ હિદ દેવભૃમિ ! 
ઓ હિ'દ | દેવભૂમિ ! સતાન સૈ તમારાં 
કરીએ મળીને વ'દન, સ્વીકારજે અમારાં, 
હિંદુ અને સુસલમીન, વિશ્વાસી, પારસી, જિન, 
માતા ! સમાન રીતે, સતાન સૈ! તમારં. 
પોાષો તમે સહુને, શુભ ખાનપાન ખક્ષી, 
સેવા કરે ખને તે, સતાન સૈ! તમારાં. 


૪ ખાળગીત 
પૂર્વે થયા પ્રતાપી, શ્રીરામ, પૃષ્ણુ જેવા, 
અકખર, શિવાજી, તેવા, સતાન સા તમારાં. 
વાલ્મીકિ, વ્યાસ, નાનક, દાદુ, નઝીર, તુલસ્યી, 
તુકા, કખીર, દેવી, સ'તાન સૈ! તમારાં, 
ગોપાળ, કૃષ્ણ, દાદા, કેશવ, તિલગ, અહુમદ, 
સિદ્ધાર્થ સાથ રાહુલ, સ'તાન સૈ। તમારાં. 
ગાંધી, તિલક, શૌકત, મહમદઅલી ને નહેરૂ, 
લાલાજી, ચિત્તરંજન, સતાન સૈ તમારાં. 
સીતા, અને સુભદ્રા, તારા અને અહલ્યા, 
ઝ્ેખુન્નિસા, ને મીરાં, સતાન સ્વા તમારાં. 
ચાહા ખધાં પરસ્પર, સાહે બધાં પરસ્પર, 
એ પ્રાર્થના કરે આ સતાન સો તમારાં. 
કાન્ત 
પ 
કાગારાણા 
અમે કાળાને કામણુગાળા કે કરીએ કા....કો....કા 
અમે ગાતા ખઢુ રાગ રસાળા કે 
અમે થૉંપીને ચાલીએ બદા કે ,, ,, 
અમે છેતરીને છોડીએ ૪ ટા કે 


મે સપી સંગાથ વસનારા 


છોટા અક્કલમદ સોટા 
અમે કૂદીએ હો છુટ લંગેટા 


-/ ૮7 


ન 


રોજરોજ મોજ ભરનારા 
જાગીએ જગતથી વ્હેલા 
ખેલવે સરવથી પહેલા 


ન્ટ 
ન 


ન 
્ન-/ 


ન્ટ 
4 


અમે ડહેવાઇએ કાગારાણા 


ખાળગીત 


ભેળા મળી જમનારા 


રજ કેર્‌ ગજ કરનારા 


ચટચટ ચણીએ દાણા 


€" €/ ૯7 67 ઉ (૫%? ૬6% (૧૬? ૯૦૪? 6૫ 


દ 


પોપટ 
પાપટ ! પ“ખી થતુર સુજ્ાણુ, 
પઢો પોપટજી ! શ્રી ભગવાન, 
મીઠા મધ તમ બોલે! ગમે, 
એવા નહિ શું' શીખવે મને ? 
ખાળક બોક્ષે મીડા બોલ, 
તે સધળાં પોપટને તેલ. 
પહઢોજી પાપડ ! શ્રી ભગવાન, 
પોપટ પ'ખી | ચતુર સુજાગુ. 


ખાળગીત 


છ 

મેર 
આ જુઓને મારલા છે ઝાડે, 
કેવા બેસી ઉપર બૃમો! પાડે. 
બોલે છે, 


એને માથે તો કુમતું કરકે 
રૂડું ર્‌પ રૂપાળું ચળકેૅ છે. 
પચરંગી છે પીછો અગે, 
ડીલ દેખો તો વાદળી ૨ગૅ. 


નો. 


ઝાડ 


શાંતિનાથ 


ઝાડ કૅવું છે? કૃલ આપ એવું છે, 


ન્ટ? 
ખે. 
(૫૦. 
ન 
પક 


નિ 

જ રુ 

ટે 
6. 

£૦# શન (૬. 
૭-૭ '“"૭ “ખે 


દેવને ચઢે એવું છે. 
વિદ્યા આપે એવા છે. 
સુખ આપૅ એવી છે. 


બાળગીત 


હોઉ 


દવ 
એક હુતા દેવ, તેમને એવી ટ્રેવ, 
જૂ ર જ. જ. જૂ રૂ ક શુ 
જે કોઈ તેમને જાપ, તેને માગ્યું આપે. 


જૂ 


મે તે દેવને જાપ્યા, તેમણે હાથ બે આપ્યા, 
હાથ વડે કરૂં કામ, દેવને કરૂ પ્રણામ. 
દેવે આંખો દીષી, નેં સઉને તેનાથી, 
દૈવે. દીધા કાન, ગાંભછુ તેથી જ્ઞાન. 
દેવે દીધા પગ, તેનાથી ભરૂ' ડગ, 
દેવે નાક દીધુ, શ્વાસ લઉ' કલ સુ'ઘુ. 
દેવે રીખી વાણી, બોલું મીતિ આણી, 
દેવને પગે લાગી, વાણીથી લઉ માગી. 
સારી બુદ્ધિ દેજે, મારી સાથે રે'જે. 

૧૦ 

ખચે 
આ ગાય કેવી છે? ડટ્ૂધ આપે એવી છે. 
એ ટૂંધ કેવું છે? દહોં થાય તેવુ છે. 
એ દહીં કેવુ છે માખણુ થાય તેવું છે. 
એ માખણ્‌ કેવુ' છે? ઘી થાય તેવુ છે, 


7 ખાળગીત 


ઘી ફેવુ' છે? લાડુ થાય તેવુ છે. 
લાડુ કેવા છે? ખ્રાહ્મણુ જમે એવા છે. 
ઘયાહ્મણુ કેવા છે ? નજેષ જુએ એવા છે. 
જેષ કેવા છે ? સ્વરાજ મળે એવા છે. 
૧૧ 
અજબ જેવી વાત છે 
મારે નાની આંખ; એ જેવી કાંક કાંક 
એ તે કેવી અજબ જેવી વાત છે. 
મારે નાક નાનું, એ સુધે કૂલ મઝાનુ--એતે 
મારે નાના હાથ, એ તાળી પાડે સાથ--એતે 
આંગળી મારી લપટી, તેથી વગાડુ' ચપટી--એતે 
પગ મારે નાના, એ ચાલે છાના માના--એતે 
મારે નાના ફાન, એ સાંભળે દઈ ધ્યાન--એતે 
મારૂં નાનું ગળુ, એ ખાય ગળ્યું ગળ્યુ--એતે 
નાનું સહું મારૂ, એ બોલે સારૂ સારૂ--એતે 
રામ રામ રામ 
૧ 


સાચના સિપાઇ 
અમે સાચના સિપાઇ, 
અમે સાચના સિપાઈ, 


4&/ #/ ક 


ડિ 


ખઆળગીત 


સાચ અમારી તરવારે। ને, 
સાચની ખાંપ્રી સવાઈ--અસે 
સાચ અમારા લડવૈયા, 
તે લડશે સાચ લડાઇ --અસે 
સૂણ્‌। અમારાં ખ્યુગલ વાગે, 
સાચની હાક છવાઈ --અસે 
જુએ અમારી ધના કરકરે, 
સાચની લહેરો વાઈ--અસે 
જામે સાચનું લશ્કર સઘળે, 
આવો તસે ભાઈ--અસે 


૧૩ 

ભાઇબેન 
ટપાલી તો ટપાલ લાવ્યો, 
ખાપાજીનો કાગળ આવ્યે; 
કાગળમાં લખી છે વાત, 
કાલે આવીશ ન્ેજે વાટ. 
ખાપા કયારે આવશે? 
ખાવાનું જું લાવશે? 
રમવા કાજે રમકડ,, 
ભાઈ બેન છે લટઢફુણુ, 


નાનાલાલ 


૧૦ ખાળગૌત 


ભાઈ લદીશ ના મારી સાથ, 
સપી જપી રમશું સાથ; 
દ. રૂ 0...” 
અધે અધ ભાગે લઇશું, 
ખાવાનું લઈશું ને દઇશું" 
રતીલાલ 

૧૪ 


શાળા 

શાળઃ અમારી તીર્થભૂમિ, જ્તાનગ'ગા ત્યાં વહે; 
શિક્ષાગુરૂ ત્યાં દેવ છે, ત્યાં શારદાને ધ્યેય છે. 
સંગીત નીતિ ગેય છે, અભ્યાસ ભક્તિમાં રહૈઃ-શાળા 
શાળા અમારી ફૂલવાડી, (યાં સુવાસ સુશીલતા; 
આન'દ ગમ્મત ખેલ નાના, સગને ઓપાવતાઃ-શાળા 
રાળા અમારી રાજધાની, શારદા રાણીતણી; 
વહાલાં અમ બાળો, અમોને નીરખી રાજી ઘણીઃ-શાળા 
આ યસ્તદેવી યત્નની છે, રંગભૂમિ ઉમ'ગની, 
જયવ'ત ક્ષેત્ર નિપૂર્ણુની, સર્વસ્વ સૈ ઉરમાં ખનીઃ-શાળા 
શાળા અમારૂ સ્વગ છે, નિશાળ નદનવન છે; 
ત્યાં દેવનાં દર્શન છે, દેવીગિરા સુપ્રસનજ્ન છેઃ-શાળા 

વિટૂંલરાય 


ખરાળગીત ૧૪૬૭૦૪૭ 


૧૫ 
જ ખવાળ 

અમે તો હિંઠ તણાં રખવાળ 

અસે સા સાચાં હિંદી બાળ-અમે તો 
હિંદ અમારી જન્મભૂમિને; 

હિંટ અપારોાં દેશઃ 
હિંદ અમારી માત અમારે, 

વિમળોા હિ'દટી વેશ-અસે તો 


હિરી સઘળાં હિંરી રહીશું, 


હં 


ભરી એકતા ભાવ; 


ન 


સંકટ સઘળાં પડયાં મહીશું, 
સહીશું પડતા ઘાવ-અસે તો 


સાચાં થઇને શર ધરીશુ, 


પીજ અમૃત ર; 
હિંદ કાજ સઘળી ખરચીશું, 
હયા કેરૂ હીર-૨!સે તો 


મ-ળ હાસ 


૧1૧ 


ખાળગીત 


૧૬ 
મોહનજી 
ગામુળમાં ગાધેન ચારી મોહનજી ! 
યારીને દહીં દ્ધ ખાધાં હાોજી--ગોકુળમાં 
માર્યો તૃણાવર્ત પાપી સોહનજી ! 
માશી તે પૂતના મારી હાજી--ગેકુળમાં 
કસ-ચાણરના કાળ કહેવાયા ! 
પાલક પાંડવ કેરા હાજી--ગોકુળમાં 
ગોાપ-ગોપીઓના વ્હાલા મોહનજી ! 
વૃન્દાવનના વાસી હાજી--ગોકુળમાં 
ક્વરારામતીને સ્થાપી સેહનજી ! 
જાદવનાં ઝુળને તાર્યા હોજી--ગોકુળમાં 
ભકતતણા પ્રતિપાળ સોહુનજી ! 
જુગ જુગના દેવાધિ હોાજી--ગોકુળમાં 
ચદ્રશકર 
૧૭ 
જય બજરગ 
વાગ્યાં શ્મમૃત ચોઘડિયાં, 
ને જાગ્યા, પોઢ્યા પ્રાણુ; 


ખાળગીત 


જાગ્યાં, ગિરિકેન્દર ભેદી, 

હે સિહ્ણુનાં સ'તાન; 
ઘટઘધટમાં ભર મર્દાની, 

ઉછળતી ગેખી ગગ; 
હો સ્વત'-્રતાના સેનાની ! 

શો બેલે જ્ય બજરંગ. 
એ વ%ક્છોેટો ધરીએ, 

ને તરીએ સિન્ધુ અનન્ત; 
ભડ ભીપષ્મતણાં ખ્રહ્યચ્ચે, 

જગ વરીએ કીત્તિ જ્વલન્ત; 
જીતી દિલદાનવ તોફાની, 

નિજ ઉજ્જવલ કરીએ અગ; 
હા સ્વત-ત્રતાના સેનાની ! 

સા બોલે જય બજરંગ. 
જે જુવાન જોધ ઝીલન્તા, 

પૂર શકિત ધોધ મચન્ડ; 
તે સ્વાર્પણુથી જયવતા, 


જૂ 


ને સ્વતત્ર ખડેખડ, 
હા સ્વતત્ર-નાવ-સુકાની ! 
થઈ સરેવ મરદેજ'ગ; 


૧૩ 


૧૪ ખા'ગીત 
ભૂમિ--ભવરણુના સેનાની, 
સા બોલે જય બજરંગ. 
કેશવ 
૧૮ 

ખાખ) છે [છિ ન 

છુમારા દેશ હિન્દુસ્તાન 
હેમારે જાનસે પ્યારા, હમારા દેશ હિન્દુસ્તાન, 
સકલ ખ્રહ્ધાંડસે ન્યારા, ડુમારા દેશ હિન્રુસ્તાન. 
હિમાલયસમ ખડે ગિરિરાજ સ્પર્ધા સ્વગસે કરતે, 


રદ 


ગંગા સિંધુ યસુનાદિ નદ્યાં દે રહી મછુપાન.--૧ 


સ પે. ૬૧ 


મહાસાગર સદા જીસકે ચરનકે પ્રેમસે ધેતે, 
અસેરિકા બ્રિટન આદિ સભીકે। દે રહા અન્નદાન.--૨ 
મહાત્મા કૃષ્ણુ અરૂ શકર મહાજ્તાની હુવે જહાંમે, 
ઉન્હી કે પુન્ય ચરણાંસે પુનિત યહી દિવ્ય માક 
હમારે રકત સ્નાયુમેં ભરા હે રેય ભારતકા, 

ખને કર્તવ્ય અનુરાગી ન્યૉછાવર કરદે અપની જાન.--૪ 
સુસલમીન પારસી કિશ્ચિયન, અરૂ શીખ હિંદુ સખ હિ'વાન, 
સભીફે પોષતા પ્યારા હુમારા દેશ હિન્ટુસ્તાન.--૫ 


ખાળગીત ૧૫ 
૧૯ 
આવકાર 


ધન્ય ભાગ્ય અમારાં, આજ પધાર્યા મોંઘેરા શૈમાન 
હેદયથી આજ કરીએ, સ્નેહુતણાં સન્‍્માન-ધન્ય૦ 
કુ'મુમ પગલાં પુનિત પનેોતાં, પુનિત કરે આ સ્થાન 
તમ દર્શનથી છે અમ હૈયાં, હુર્ષ વિષે ગુલતાન-ધન્ય૦ 
સજ્જનને સગ છે અતિ રુર્લભ, શાં કરીએ ગુણુગાન 
પારસમણી સમ આપ પધાર્યા, સ્વીકારો સન્માન-ધન્ય૦ 
૦ 
સન્માન 
અ'તરનાં સન્માન, અમારાં અ'તરનાં સન્‍માન 
અમ જીવનને ક્ષણુ ક્ષણુ વ્હેણે 
ધરત નયન મન ધ્યાન--અમારાં 
વિશ્વ વિકસતી લીલા નવલી, 
પ્રાણુ તણાં ત્યાં તાન--અમારાં 
સુદર વચને અમૃત નજરે, 
વિલસે લઘુ સ'તાન--અમારાં 


૧ ખાળગીત 


ઝીલજે વત્સલ ! શિશુજન વદન 
ઝ્ુગધ હૃદય કૂલદાન--અમારાં 
દેશળજી 
૨૧ 
વિદાય 


કરજે પુપા પુનઃ મે'માને (ર) 
માનસસરના રાજહટુસ સઉ, 
દેજે દર્શન દાનેઃ--કરને 
આજ અમારા દેવ દયા કરી આવ્યા, 
સ્તાનસરે।નાં નિર્મળ નીરને, 
લીધો અનુપમ લ્હાાવેઃ--કરને 
ભાવ ભરી ના આવડી સેવા, કર્યાં નહિ ગુણુગાનેા 
સુર્રજનાને યોગ્ય અસોએ, 
દીધાં નથી સન્માનેઃ--કરજે 
જ્જ 
ત્રણામ 
પ્રણામ આ સ્વીકારન્ને 
રજા ખુશીથી આપને, 
ક્ષમા ભૃલેની યાચીએ 
પ્રસનજ્ન દેખી રાચીએ. 


 શ્રક્લાતના ॥ પ્રતિપિત દોનો થ અને ક 
_પ્તરાએ એકે અવાજે વખાણેલુ. . ત ધતાંમ 
અ તરીકે. મ જુર કરે ઘુસ્તુક - 

કેદેસ વાદન-સ ચય નર. 

'' હશ અના અ ક 
આ પુસ્તકમાં શાળાઓના મેળાવડા, ફેર સમે 
માન પ્રમગાએ_ ભજવી “શકામે 'તેવા સુરે ર્સજારે શ છે. 





_કન્યાશાળામાનો ખાળાઓ ત્યા 


નક ખબાળિકાગીત ક» 


ક લક આનો 
ર કન્યાએ માટે આ પુસ્તકે ધણુ'જ સુદર છે. તેમાં. 
સુર પ્રાથનાએઓ,, પદાથ, પ્રાણીએ વગેરેને લગતાં ગીતે! 
તેમજ ગરબા, રાસ, ઓવકાર અતે વિદાયગીરીનાં ગીવો પુ, 
આપેલા છે. કેળવણી ખાતાએ ધ્તામ માટે મ'જુર કરેલુ ”. 
.. * ભા સ્િવાય અમાંરાં તાથેનાં, બારના બાળાપઃ 
પ્રસ્‍્તક્ો પણુ મળશે. 
“અમદાવાઇની ભૂગોળ, ગુજરાત પ્રાંતની કાં. 
લાક, વાતાતો સંમ્ર$. 





પૂછો--ગાકંળદાસ કૅબેરદાસ મદે 
. હાલની પોળ, અસદ: 
- ખઠાયતા થરુીપા રીચીરેડ, _અમદાઃ 


છપાવી પ્રસિ કરનાર---ગોકળદાસ 'કૂબેગ્દાસ મેવા ા 
હાલના પોળ--અમદાવાઃ 
'દક--સ્તીલાલ બાળરૃષ્ણું. વ્વિવેદી 


ષ્માન - _શરસ્વતી મ્ન્ડીંગ ડેક, ઉમરે, (૬ ી ખેપ 





